LLÂWEMDD Y MiLWR 

WRTH YMWELED A 

THY E1 IMAIM. 


Nol treulio blin flynyddau maith 
Fel crwydryn o fy ngwlad, 

O! pa mor hyfryd dechreu taith 
Tua thawel dy fy nhad; 

Can’s ar ei bwys mae Hwyni glas, 
Ao adar hoff eu cân, 

A roisant gynt i’m horiau flas 
Wyf ’nawr yn golli’n lân. 

Y galon oedd yn ddewr fel dûr, 

A chryf ar faes y gwa’d, 

A gryna fel y'ddalen îr 
Wrth weled ty fy nhad; 

Mi wela’r drws, rni ẅela’r fainc, 
A’r ’stol fawr bedair tro’d, 

Ond nid wy’n clywed tyner gainc; 
Fy mam wrth droi ei rhod. 

Pa íodd y gaìlaf fyn’d i’w clyw? 

Pa fodd y rhoddaf gam? 

Ac os dangosaf ’mod i’n fyw,. 

Pwy ddengys ’nhad a’m mam ? 
Tynghedaf chwi â thyner gais 
Gartrefol adar bach, 

I roi im’ arwydd llon â’ch llais, 

Eu büd hwy’n fyw ac iach. 


2 


Mae’r niẃg yn wyn o’r simne guî^ 
Yn taenu gwres trwy’m gwa’d: 
Ond gwell f’ai genyf weithiau fil 
Wel’d copa gwyn fy nhad: 

I b’le’r aeth pob rhyw wyneb llon? 

B’le’r aeth y lleisiau mwyn? 

A yrwyd pawb hyd daear don, 

Fel fi, heb nyth na llwyn? 

Mi wela ’nghorgi bach yn fyw,. 

A’i groen yn dyn a thlws; 

A daccw’r hen berclienog syw 
Yn agor ^^^ 0 ^ drws; 

0, clywch hen wr un gair gen’ i, 
Cyn troioch yn eich ol, 

Os nad yw’ch ty yn llai na bu 
Awn iddo gol yn nghol. 


III^DTIÌO 


Ewy’n dysgwyl am y dydd, 

Hedydd lon, hedydd lon,, 
O ddwyfron galon rydd, 

Hedydd lon, 

A phan y daw mi ganaf 
A thithau am yr uwchaf, 

Yn llawen i’r, cynhauaf, 

Hedydd lob, heddydd lon. 


Mae’r gweiriau ar y llawr, 

Hedydd lon, hedydd lon^ 
Paham na’s ceni ’nawr? 

Hedydd lon; 

Ai’th gywion bach a laddwyd, 

A’th nyth gan ddyn wasgarwyd, 
A’th fron gan hiraeth dorwyd? 

Hedydd lon, hedydd îon. 

Os galar ddaw i ti, 

Hedydd lon, hedydd lon, 
I ddyn pa sail o’i fri? 

Hedydd lon. 

Os gofid ddaw mewn gaf el, 
tJn esgyn fry mor uehel, 

B’le íFy’r ymdeithydd isel? 

Hedydd lon, hedydd lon.. 


MAMY MËAll. 


Jn Yaenor’s peaceful glade, 

Mary dear, Mary dear, 
The rose begins to fade, 

Mary dear, 

The bloom thy hand should gather, 
While lasts the summer weather, 
Behold it ’gins to wither, 

Mary dear, Mary dear. 


4 


The blackbird on the spray, 

Mary dear, Mary dear, 
Doth chaunt his farewell lay, 

Mary dear, 

And thou who lov’dst to listen, 

Ere meadows cease tö glisten , 

To hear it wilt not hàsten, ■ 

Máry dear, Mary dear, 

The lay that greets not thee, 

Mary dear, Mary dear, 
Can that have chàrms for me? 
Mary dear, 

Fair objects thou’lt not,reckon, 

To me howe’er thy ,beckon, ' 

This heart how can they quicken?* 
Mary dear, Mary deâr. 

Ere summer’s farewell layý ’ 

Mary dear, Mary dear, 
And bloom have past away, 

Mary dear, 

Where hiirand glen'are fairest, 

Of nature’s gems thou rarest, 

O hear the praise thou sharest, 
Mary dear, Mary dear. 


Argraffwyd gan M. líones, Caerfyrddin. 


